Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/yrarweinyddiseioOOjone 


p&t&n 


-^ 


(4 


^^c/z,,/  J3  -rf/+/C,>s/s 


i?  & 


t/  ////? 


YR 


ARWEINYDD    I   SEION. 


©J^SS'  (DMW^S-  ®-  <57©MfIE§ 


DARPARIAETH     YMFUDWYR    CYN     CYCHWYN       \ 
O  GYMRU. 

Yn  Gvntaf,  talwcb  eich  dyledion  cyfiawn  i  bawb,  neu  mynwch 
bynawsedd  eich  gofynwyr  i  naill  ai  yn  rbad  faddeu  neu  i  adael 
i  chwi  gael  arnser  fel  y  taloch  yn  ol  iddynt  o  ben  eich  taith;  heb 
wneyd  y  naill  neu  y  Hall  ni  chynghorem  neb  i  ymfudo  tua  Seion. 

Yn  ail,  ymdrechwch  fod  wedi  ymryddhau  yn  eich  cydwybodau 
trwy  rybyddio  yr  oil  o'ch  cyd  ddynion  a  alloch,  yn  neillduol  eich 
perthynasau,  gan  eu  hannog  i  ufyddhau  i'r  efengyl  a  ffoi  i'r 
Seion  waredol  niewn  pryd.  Eich  ymddygiadau  fo  yu  gwnevd  eich 
eoffadwriaeth  yn  f'endigedig. 

Yn  drydedd,  chwiliwch  am  banes,  enwan,  genedigaetbau,  pri- 
odasau  a  marwolaetbau  eich  henafiaid  hyd  y  galloch,  ynghyd  a'u 
perthynasau  byw.  Deullir  y  pwysigrwydd  o  hyn  wrth  ei  gan- 
lyniadau  dyfodol  yu  well  nag  y  gallwn  ei  hysbysu  yn  awr. 

Cyramainta  byna  o  gynghorion  cyffredinol,  pa  rai  y  dylai  y 
tlawd  fel  y  boneddwr  eu  gwneuthur.  I'r  dyben  o  hyfforddi 
pawb  yn  y  darpariadau  a  ddyraunem  o  barthed  i  ddilladau  a 
pbob  math  o  mvyfau,  dosparthwn  ein  bymfudwyr  yn  yn  dri  dos- 
parth;  sef,  1.  Y  rhai  arianog  a  allant  ac  a  fwriadaut  fyned  yn 
eu  waggeni  eu  bunain  dros  y  plains.  2.  Y  rhai  a  ant  gyda  y 
cwmnioedd  £13  yr  un.  3.  Y  rhai  a  ant  gyda  y  "  Gymdeithas 
Ymfudol  Barhaus.'' 

1.  Annogwn  y  dosparth  cyfoethog  o'n  hymfudwyr  i  dalu  eu 
degwro  !  O  barthed  i  ddilladau,  fel  rheol  gyffredin  dywedwn  mui 
doeth    fyddai  iddynt   ddarparu   digonedd   iddynt   eu    bunain   a'a 


teuluoedd  am  ddwy  flynedd,  Nid  rhaid  eu  bod  yn  wahanol  i'r 
dilladau  a  wisgir  gartref.  Cjmroeriiy  cyfl'elyb  gyfartalwcb  ag 
yma  o  ddillad  haf  a  gauaf.  Lie  ceir  tywydd  twymnach  neu 
oerach  gellir  ymddwyn  yn  gyferbvniol  trwy  leihau  neu  ycb- 
wane^-u  y  d itla-i  a  fediiir.  Pethau  anhawdd  eu  cludo  yw  hetiau 
a  bonnets.  Cotiau,  brethyn  yngbyd  a  rhai  velvet  neu  moleskins 
i'w  gwisgo  ar  y  ETbrdd  ao  ;it  waith,  hefyd  cot  o  ddefnydd  ysgafn 
at  dywydd  twymn.  Trowseri,  a  ddefnydd  cryf  na  rwyga'r  drain 
yn  hawdd  yw  y  gorea  ar  y  ffordd  o  leiaf,  ffu.-tian  neu  moleskin  a'r 
cyffelyb.  Hefyd  rhai  brethynau,  neu  fel  a  wisgir  yma.  Crysau, 
llawnder  o  grysau  sydd  dda,  yn  He  lliain,  gwell  cotton  (factory) 
o  herwydd  pan  chwysir  effeithia  i  fraeo  y  blaenafyn  fwj  na'r 
olaf,  oddieitbr  y  colerau  a'r  fronts  o  liain.  CyhVus  fyddai  crysau 
check  lliwiol  ar  y  tford.l,  ac  at  rhai  gorchwylion  wedi  cyrhaedd 
draw.  Dillad  isaf  -o  wlanen — ^igon  aru  flwyddyn— a  defuydd 
i  wneyd  y  cyfryw  o  ddull  arall,  a  gwell,  weli  cyrhaedd  Seion. 
Esgidiau  a  Botasau — Nid  rhy  gryfion,  na'r  hex-lion  mawr  a  welir, 
yn  gyflredin.  Mae  lledr  y  w!a<l  Iron  vn  well  na'r  lledr  Ameri- 
canaidd,  gao  hyny  g  reu  fod  tri  neu  bed  war  par  yr  un. 
Gw-isger  yr  hynaf  ar  y  mor,  a  chadwer  y  lleill  yn  ddiogel  rhag 
dwfr  ac  awel  y  mor,  canys  pydra  y  lledr  a'r  gwniad.  Felly 
dillad  hefyd,  hyd  y  gellir.  Mae  lledr  yn  bur  ddrud  yn  y  Dyflryn  ; 
a  cbun  na  chaniata  y  gyfraith  ond  digon  at  anghenrheMiau  pre 
sennol  o'r  wind  hon  i  New  Orleans,  doetha  Fyddai  i'r  rhai  a  allont 
fyned  a  lledr  o  St.  Louis  gyda  hwynt.  Nid  ydyro  yn  meddwl 
mai  tro  ffol  a  fyddai  cymmeryd  y  Gutta  Percha  i'r  Dyffryn,  gan 
fod  gwaith  y  cryJdion  yn  gostus  yno  Hosanau  gwlan  car- 
tref,  yn  brif;  am  rai  worsted  a  chotwm,  prynir  hwynt  yn  rhad  yn 
St  Louis.  Y  blaenaf,  a  weuir  vn  Nghymru,  ydynt  y  rhai  goreu 
a  wels<>m  yn  unman.  Amryw  barau  ar  gyfer  pob  un  a  fyddai  yn 
ddefnyddlol,  gan  na  fydd  cyfle  i  gy weirio,  efallai,  fel  Sy gartref. 
Heblaw  hvn,  byildai  yn  dda  iawri  gan  y  cyfeillion  sydd  draw,  os 
nad  oes  berth ynasau,  brynu  gecycb  ambell  bilyn  fcl  yr  uchod. 
Cofier  am  danynt  ! 

DAI4PARIADAU     BENVWAIDD    Y    DOsPARTH     HWN. 

Da  a  fyddai  cwpl  o  wnau  gvrlanen,  neu  slwff  cryf  o  waith  caitref,  a 
piieisiau  cartref  a  rhai  gwlauen,  er  na  byddai  eu  heisiau  bob  :im- 
ser ;  etto,   gan  y  bydd  y  shop  ya  go  be/1,  gnel/  eu  bod  nrth  law 


pan  y  bydd  eu  heisiau.  Dillad  isaf  yn  debyg  i'r  rhai  gartref,  ond 
niwy  o  amrywiaeth,  o  herwydd  anghyfleusderau  teithio.  Hosanau 
ac  esgidiau  yn  ol  y  cyfarwyddiadau  uchod  i'r  dynion.  Nid  an- 
nefnyddiol  a  fydd  Umbrellas  a  Parasols  erbyn  yr  eir  i  wlad 
dwyoinach.  Os  am  gydweddu  a  boneddigesau  Seiou,  gwell  dar- 
paru  cn-pl  o  wnau  go  stylish;  etto  nid  yn  anweddaidd  ;  nid  hynod  a 
fyddai  gwnau  sidan  a  satin  yno,  heblaw  gwnau  cotwm  da  ar  y 
ffordd.  Darparwch  befyd  ribanau,  canys  y  maent  yn  ddrud  yno. 
Da  a  fyddai  ararywiaeth  i'r  plant  o  bob  peth.  Cynghorwn 
feiiywod  hefyd  i  ddarparu  lliain  main,  tua  deg  Hath  yr  un,  er 
byn  y  de!ont  yno  deallant  ei  worth!  Dillad  gwelyau  yn  belaeth 
i'r  rhai  a  feddant  fodd  i'w  cludo.  Petbau  esmwyth  iawn  i  gysgu 
arnynt  ar  y  ruor,  ar  yr  afonydd,  dros  y  plains,  ac  hefyd  wedi  cyr-  * 
haedd  draw,  fydd  gwelyau  plyf ;  a  haera  rhai  eu  bod  yn  esmwyth- 
ach  i  farw  arnynt  hefyd!  O  leiaf,  os  eir  a  hwynt,  gwnier  dwy 
gynfes,  am  danynt  rhag  eu  diwyno,  a  chadwer  hwynt  yn  sveh. 
Cyraerer  helaethrwydd  o  nndwyddau,  pinau,  edafedd  llin,  cotton 
balls,  edefwlau,  Uygaid  a  bachau,  botymau,  tapes,  siswrnau, 
oyllill  a  ffiivs,  llwyau,  a'r  pethau  cyflfelyb  a  feddylioch  ;  nid  am 
nad  yw  y  pethau  byn  yno,  ond  o  herwydd  bod  eu  clttdipd  mor 
hawdd,  a'u  bod  yn  llawer  rhatach  yma.  G^ell  bod  j  mwyrff  tfy 
dillad  gwedi  eu  gwneuthur  neu  eu  torri  cyn  y  cyrhaeddir  New  Or 
leans,  rhag  y  drwgdybir  chwi  o  lod  yn  bwriadu  eu  gwerthu,  ac 
felly  eu  colli. 

dodkzfn  ty,  &c. 

Yn  bytrach  na  rhoi  y  pethau  canlynol,  na'u  gwerthu  am  hanner 
pris,  gwell  eu  cymmeryd  gyda  chwi:  crochan  neu  dda»,  tea- 
kettle, saucepan,  fryingpau,  a  llestri  china  da,  neu  blatee  a  b»- 
synau,  i'w  defnyddio  ar  y  mor,  er  mai  mwy  cyfleus  fydd  rhai  tin,  a 
haiarnau  tan,  os  da  fyddaut,  a  chauwyllbrenau  pres  a  fyddant  yn 
ddefuyddiol  wedi  cyrhaedd  yno,  i'r  rhai  a  feddant  fodd  i'w  cludo. 
Doeth  a  fyddai  amgylchu  y  cistau  y  tu  fewn  a  sheets  tin  da,  er 
cadw  gwlybauiaeth  draw,  ac  yna  gellir  gwneuthur  llestri  o  bono 
ar  ben  y  si w mai. 

WR.TH     V    RHAI    A    ANT    YN     ¥    CWMPEINI    £13. 

Dywedwn  na  chaniata  rheolau  yr  ymfudiaeth  iddynt  hwy  gael 
cario  yn  y  wageni   dros  y   tir  ond  cant  pwys  yr   ub,  heblaw  eu 


Iluniaeth;  o  ganlyniad  galluogir  hwy,  yn  ol  yr  nchod,  i  ddetholl 
y  dillad  mwyaf  defnyddiol  i  wnevd  i  fynu  y  pwysau  hyny.  Ni 
cbynghorem  y  dosparth  hwn  i  fyned  a  cistau,  oddieithr  rhyw  un 
mewn  teulu  ;  canys  gallant  gludo  eu  pwysau  o  ddillad,  neu  ryw- 
beth  arall  a  ddewisant.  Ceir  cydau  o  liain  wedi  eu  paentio,  neu 
eu  hoilio,  a  gxdwant  wlybaniaeth  allan.  Ni  raid  i  ni  yma  ymhel- 
aethu  ar  aramodau  y  Gymdeithas  ragorol  hon,  na'i  manteision; 
ceir  hyny  yn  yr  Udgorn,  cvfiethedig  o'r  Star.  Da  a  fvddai  i 
bawb  ymfudwyr  fyned  ag  ychydig  o  fara  ceirch  gyda  hwynt,  a 
phiikles,  a  rhyw  fwvdydd  ffan9iol  ereill  yn  ychwanegol  at  yr  hyn 
a  ddarperir  iddynt  yn  y  Hong. 

WRTH    DDOSPARTH    Y    "  GY5IDEITHAS    YMFlDOL.'' 

Dywedwn  mai  rhywbeth  yn  gyffelyb  i'r  dosparth  blaennrol  fydd 
er.  darpariadau  hwythau,  oherwydd  na  chaniateir  iddynt  hwythau 
gludo  ond  cant  pwys  yr  un  dios  y  tir.  Er  y  dichon  fod  am- 
gylchiad  weithiau  a  ofyna  fod  Llywydd  y  Gwersyll  yn  caniatau 
eitliriad;  etto  costia  yr  hyn  fydd  dros  ben  y  can'  pwys  tua  saith 
ce.iniog  y  pwys  am  ei  gario  i'r  Dyffryn  yn  y  wagen.  Pe  caniateid 
i  bawb  gario  yr  hyn  a  ewyllysient,  gwelir  y  byddai  nwyfau  yn 
cymtneryd  lie  personau,  cludiad  pa  rai  yw  prif  amcan  y  Gym- 
deithas;  ac  Uiai  pa  leiaf  o  nwyfau,  mwyaf  o  bersi'nau  a  ellir 
gludo.  Felly  gneddus  i'r  dosparth  hwn  ddewis  mewn  doethineb 
yr  hyn  bethau  a  fyddant  wir  anghenrheidiol  er  eu  cysur  ar  y 
daith.  O  Gymru,  hyd  nes  yr  ant  i'r  wageni,  ni  fydd  neb  mor 
faowl  o  barthed  i  bwys:iu  eu  dillad. 

I    WAHAN«L    CREFFTWYR. 

Atebwn  fod  rhai  o'u  tools  a  fyddant  yn  well  eu  cludo,  os  nad  all- 
ant  gael  rhywbeth  yn  a^os  i'w  gwerth  am  danynt  yma;  hyny  yw, 
us  bvddant  yn  rhai  da  a  hawdd  eu  cludo.  Yn  St.  Louis  mae 
braidd  pob  math  o  dools  celfyddydol  cyffredin  i'w  cael  yn  agos 
mor  rhated  ag  yma;  a'r  rhau  fwyaf  o  well  gwneuthuriad  neu 
ddvfeisiad  nac  yn  y  wlad  hon. 

CYNGHORION    CYFFREDINOL    TRA    YN    LIVERPOOL. 

Ond  odid  na  fydd  rhyw  un,  neu  fwy,  o  arweinyddion  i  bob  cwm- 
peini  i  Liverpool,  a  thra  yno,  pa  rai  a  fyddant  yn  alluog  i  gyfar- 


wyddo  yn  oreu  yn  ol  yr  amgylchiadau,  fei  na  raid  i  ni  yma  ond 
anuog  pawb  i  wneuthur  fel  y  cynghorant  hwy,  fel  rheol  gyffredin  ; 
etto  nid  oes  perygl  argraffu  sjormod  ar  feddyliau  pawb,  cyn  cych 
wyn,  am  iddynt  ofalu  cadw  llygad  dros  eu  pethau,  os  nad  eudwy- 
law  arnynt,  hyd  nes  eu  ceir  oil  i  ddiogelwch.  Na  wrandewch  ar 
gynnygion  y  dyeithriaid,  pa  rai,  fel  haid  o  gacwn,  a'ch  cylcbyn- 
ant  tra  yno;  peidiwch  a  gwrandaw  arnynt,  na'u  hateb  yn  ol,  mwy 
na  phe  baecb  beb  eu  deall ;  ac  yn  wir,  pa  leiaf  o  Saesneg  a  dde- 
allai  rhai  pobl,  hawddaf oedd  eu  hiawn  arwain.  Gofala  y  Llyw- 
ydd  pwy  a  garia  eich  pethau,  ac  i  ba  le,  ond  i  chwi  wneyd  fel  y 
ceisia.  Llawer  o  gynnygion  teg  a  gweniaith  a  gewch  glywed, 
ond  odid,  ond  gwyliwcb  chwi  eich  llogellau  a'ch  nwyfau,  tra  y 
gweddioch  he.fyd  am  gael  gwared  o'r  cyfryw.  Fatnau,  os  tuedd- 
wch  blant  bychain,  cewch  waith  i'ch  llygad  i'w  dilyn  hwy 
hyd  hoolydd  Liverpool;  ac  os  bydd  raid,  gwell  edrycb  ar  ol  curi 
osities,  a'r  petliau  g»ych  yn  y  ffenestri,  ar  ol  cael  y  plant  i  gadw, 
na  gadael  i  rywbeth  redeg  drostynt  a'u  lladd,  i'r  kidnappers  eu 
cipio  o'ch  yrayl  lie  na  weloch  mwy,  neu  i  ryw  ddamwain  arall 
ddygwydd  a  baro  ofid  Wedi  cvrhaedd  annedd  dy,  wedi  blino, 
yn  oer,  efallai,  a'r  plant  yn  llefain,  da  fod  genych  store  godda  o*r 
eli  pob  clwyf  hwnw  a  elwir  amynedd.  Melusach  na  mel  fydd 
hwn  pryd  hyny,  ac  o  hyny  allan,  i  bawb  a'i  aieddo;  a  swell 
gweled  gwaelod  y  cawg  siwgr  na  bod  y  celwrn  beb  ychwaneg  o 
amynedd  ynddo.  Y  rh.ni  na  fyddant  wedi  parotoi  yr  anghenrheid 
iau  caulynol  i'r  fordaith,  a'u  cant  yma  drwy  gyfarwyddiadau  y 
Llywyddinn,  ond  odid.  Llestri  at  gwcio  bwyd,  yn  ol  maintioli  y 
teulu,  saucepan  haiarn,  frying  pan,  teakettle,  plates  tin,  a  chwp 
anau  tin,  digon  o  botelau  tit:  i  ddal  tri  cbwart  o  ddwfr  ar  gyfer 
pob  un  bob  dyld.  Gwell  cael  ychydig  o  ganwyllau  a  matches. 
a  lleied  a  fynoch  o  wirod;  gwell  potel  neu  ddwy  o  olive  oil  wedi  ei 
gyssegru  ;  a  goreu  pa  fwyafo  ffydd — ateba  well  dyben  ;  gwell 
cael  ambell  botelaid  o  gastor  oil  i  blant,  a'r  gwan  ffydd,  rbag  ofn  ; 
canys  achosa  y  cyfnewidiad  tywydd,  ymbortb,  ac  ymfudiad,  an- 
hwvldeb  corfforol,  ond  odid,  am  ennvd  ;  da  i'r  rhai  tueddol  i  hyn 
•ofalu  beth  a  fwytant,  ;  efallai  mai  gwell  cael  ambell  wledd  o  fara, 
neu  fwyd  blawd  ceirch.  Gofaler  am  brynu  pytatws,  potelau  i 
ddal  vinegar,  soda  at  wneyd  bara,  winwyn,  a  mwstard.  Y  rhai 
sydd  a  modd  ganddynt  i  brynu  a  cbludo  moleskin,  fustian,  a'r 
eyffeiyb    bethau,  o  wneuthuriad  Piydeinig,    yn  helaeth,  a  gant 


ddigon  o'u  heisiau  draw,  am  y  peidient  royned  ag  ef  yn  fwriadol  i 
dwyllo  y  llywodraeth  Araericanaidd  o'i  tl.reth.  Yoidrecher 
dosparthu  y  dillad,  yn  ennedig  rhai  y  plant,  a'r  pethau  ereill  a 
fydd  eu  hanghen  yn  fynych,  fel  eu  caffer  wrth  law,  ac  y  galler 
rhoddi  y  gweddill  o'r  ffordd  yn  ddiogel  yn  ngwaelod  y  Hong,  ac 
felly  ceir  mwy  o  le  i  droi  ynddo  ;  a  bydd  \u  iachach  cael  lie  i'r 
awyr  drarowy  trwy  y  Hong.  Gwneled  y  benywod  yn  barod, 
amryw  gwdau  bychan,  cyfaddas  i  ddala  blawd,  bisciuts,  siwgr, 
rice,  raisins,  tea,  coffee,  halen,  &c,  canys  bydd  eu  heisieu  ar 
ddechreu  y  fordaith,  le,  cvn  yr  elir  o'r  dock.  Rhag  ff«dan,  dar- 
parer  yn  mlaen  a  bydded  pob  peth  wrth  law.  Os  bydd  bwyd  yn 
ngweddiil,  gofa'er  am  dano,  canys  bydd  paub  ar  ei  fwyd  ei  bun 
h\d  nes  ar  ol  amser  y  Hong  i  gychwyn.  Nac  oler  a  sylltau, 
banner  coranau,  cbwe' cheiniogau,  na  thocyns  i'r  America,  onide 
collir  oddiwrthynt  ddwy  geinieg  niewn  swllt.  Ceir  ei  llawn  werth 
am  bunt,  ac  efallai  ycbydig  yn  chwaneg.  Nac  eler  a  biliau  o 
uii  Bank  yn  y  byd  yno. 

Wedi  myned  i'r  Hong,  coner  na  fydd  t."»n  i  drin  bwyd  yno,  byd 
nes  yr  eir  i'r  rnor.  darparer  erbyn  hyny.  Tra  fvddo  y  Jynion 
yn  gosod  yr  holl  gelfi  rnewn  trefn,  yn  llenwi  y  ll^stri  o  ddwfr  glan 
o'r  Ian,  yn  hongian  y  pictwrs  a'r  cwrtains  o  Idi  amgyJeh  y  gwely, 
gofaled  y  menywod  na  fyddo  y  plant  yn  dringo  ar  ochr  y  llong, 
a  rhyw  raff  yn  eu  hysgubo  i'r  mor  fel  y  gwneir  a  llawer.  Bug- 
eilier  hwy  yn  dda  yn  y  dechreu,  dysger  hwy  i  heidio  rhedeg  i 
lawr  ac  i'r  Ian,  ac  felly  arbedir  llawer  o  ofid  ar  hvd  y  dailh  ond 
odid,osnad  esgyru  toredig  hefyd.  Wedi  y  gwneir  y  gwely  yn 
drefuus,  lie  yr  hwn  a  ddangosir  i  chwi  mewn  trefn  gan  y  llyw- 
ydd,  cael  pob  petb  a  rail  i'w  le,  a  chael  berwi  y  teakettle  ar  y  Ian, 
gwelir  pob  benyw  radlnc  a  doeth,  yn  ymg.irtrefu,  ac  mor  siriol 
uwchben  ei  chwpanaid  te  y  noson  gyntaf,  a  plie  byddai  yno  er  ys 
talm  !  Gofale'  pawb  a  ddeniso  arbed  llawer  o  drufferth,  i  fid  ar 
fwrdd  y  llong  erbyn  yr  amser  eu  rhybuddir  j  fod,  gogyfer  ag  ar- 
huliad  y  Meddygon!  na  fydded  i  ddim  eicb  rhwystro  i  hyn,  a  bod 
y  plant,  a'ch  dangoseg  aiu  arian  eich  cludiad  yn  gyf- 
leus.  Nacymd  langosed  neb  yn  brudd  ei  wedd.  y  pryd  hyny,  rhag 
ei  troir  yn  ol,  canys  chwilir  eich  llvgaid  a  chro^n  eich  dannedd 
braidd.  Gofaler  am  y  canwyllau  na  fydlont  yn  tanio  dillad,  na 
dim  a  osodo  y  llong  ar  drin,  gwell  cael  lantern  ;  ac  ni  chaniata 
nemawr  longau  i  oleu  fod  allan  o  honynt  ar  un  aioruod  ;    ua  ad 


swer  i'r  plant  eu  cael,  cauys  nid  oes  dim  yn  fwy  ofnadwy  a  diny-s- 
triol  na  Hong  ar  dan  ar  y  mor,  nid  oes  iddi  ddrws  cefn  fel  y  sydd 
i  dy,  na  lie  i  ddianc,  am  hyny  gofaler  am  hyn  ! 

CYNGHORION    CYFFREDINOI     AR    Y    MOR. 

Heblaw  y  ddysgeidiaeth  ddyddorol  a  geir  gan  swyddwyr  y 
cwmpeini,  ychwanegwn; —  ra  ddychrynwch  rhag  marw  o  glef- 
yd  y  mor,  oddieithr  i  chwi  ei  borthi  yn  dwymyn  trwy  aros  yn  y 
gwely,  yr  hyn  a'i  try  yn  angeuol  i  laweroedd;  ond  ymwrolwch  i 
fwyta  bwyd  iachusol,  ac  aros  ar  y  deck  i  anadlu  awyr  bur  hyd  y 
galloch  ;  dyma'r  feddyginiaeth  oreu  o  bob  peth,  ebe  maith  a 
mynych  brufiad  i  ni.  Gofaler  rhag  bod  ar  ffordd  y  monvyr  na 
myned  i'r  rhaffau,  mae  llawer  wedi  cnrdd  a'u  diwedd  cyn  eu 
hamser,  o  herwydd  diofalwch  ar  y  pen  hwn  ;  heblaw  fod  hyny 
yn  anil  yn  cyffroi  y  llywyddion  a'r  morwyr  i  fod  yn  gas  wrth  yr 
ymfudwyr.  0  bob  lie  mae  trefnusrwydd  yn  ddymunol  ar  y  m6r. 
Dylai  cistiau,  &c,  gael  eu  rhwymo  a'u  hoelio  yn  eu  He,  cyn  y 
dechreuo  y  Hong  siglo,  a'r  bobl  fyned  yn  glaf.  Pan  y  teithir 
tua  putntheg  nos  ar  y  mor  gyda  rhwydd  hynt,  bydd  cryn  gyfnew- 
iad  yn  y  tywydd  ;  ac  er  na  cheir  gwlaw,  ond  arllwysiad  cymylau 
yn  ei  le,  dylid  bod  yn  ofalus  rhag  gwlychu  ynddo.  Mwy  cysurus 
i'r  teimlad  yn  awr  fydd  diosg  y  dill  ad  gauaf  ar  unwaith  ;  etto, 
gwell  ymyospi,  o  herwydd  anwadalwcfa  yr  hinswadd,  a'u  diosg  yn 
raddnl,  onite  cair  anwyd  pe^yglus.  Iachusol  yw  trochi  yn  y 
boreuau  yn  nwfr  y  mor,  yn  enwedig  i  blant,  goreu  po  fynychaf. 
O  bob  cynghor  a  roddvvyd  etto,  caniataed  ein  chwiorydd,  yn  en- 
wedig  y  rhai  ieuainc,  i  ni  roddi  y  cynghor  pwysicaf  iddynt  hwy, 
h.y.,  diau  y  treia  swyddwyr  y  Hong  a'r  morwyr  lawer  ffordd  i 
ddangos  caredigrwydd  i  chwi  ;  dechreuant  trwy  dalu  sylw  neill- 
•duol  a  scwisio,  yna  gwahodd  rhyw  nifer  i  le  parchus  ar  ben  ol  y 
llong,  ac  yna  dechreu  eu  jokes  ;  yn  mhen  ennyd,  gwahoddant 
rhyw  un,  neu  ychwaneg  efallai  i  ddechreu,  i  mewn  i'r  tabin 
hwyraoh  i  giniawa,  neu  i  gael  gwydryn  o  win,  neu  i  wneyd  rhyw 
waith  iddynt.  Ond  ar  eich  perygl  gwyliwch  !  Pan  yr  ant  mor 
belled  a  hvna,  os  na  feddyliwch  chwi  ddrwg,  bydd  yn  llawn  bryd  i 
chwi  wylio  rhagddo!  O  dipyn  i  beth,  eu  dyben  a  ddangosant, 
eich  dinysirio  chwi  yw  eu  hunig  amcan  Na  roddnch  le  iddynt, 
ac  na  chy/'eillachwch  a  hwynt ;  ymswynwch  rhag  y  gwmniaeth  fel 
rhag  pyrth  marwulaelh  !     Gallant   ddangos   caredigrwydd    maw  r 


8 

ond  cofiwch   beth    a   gostia  !     Gwerthodd  ud  ei  enedigaeth-frainti, 
er  ys  llawer  dydd  am  saig  o  fwyd ;  felly  man  ciniaw  llawer  uu  yn 
y    cabin   weli    costio    iddi    f'wy   na  gwerth    y    Hong    a'i    llwyth  ! 
Ferched    Scion!     y   rhai    a    ailewch    gyfeillion    a    pherthynasau, 
gwlad  a  phob   peth,  gan   eich    hiraeth    i   fyned  i  blith    pobl  bur  o 
galon,    nac   angboBwch  y  treial  tanbaid,  y  temtasiynau  melldith 
iol  a  gewch  ar  y  mor,  a'r  afonydd  er  eich  bysbeilio  o'ch  ardderch 
ogiwydd  penaf — coron  eich  gogoniant.    A  dwylavr  glan  a  chalou 
au  pur  y  cyrhueddoch  i  Seion  waredol.     Cofiant  ana  a  welsom  a'n 
cymhella  i'ch    rhag  rybuddio    o'r    perygl   a   fu   yn   ddiuystriol  i 
ereill.     Na  choeliwch  addunedau  morwyr  o  dan  y  fath  amgylch- 
iadau,  gwenwyn  aspaidd    sydd    o   dan    eu   gwefusau ,    felly   eich 
cyddeithwyr  dyeithr,  yn  enwedig  ar  yr  agerfadau,  ar  yr  afonydd 
gorllewinol.     O!    na  chlywech  ryddfanau    rhai  a  wrthodasant  y 
cynghorion  hyn  dan  wenu,  a  meddwl  eu  bod  yn  alluog  i  ofalu  am 
danynt  eu  hunain.    Na  feddyliwch  mai  fsl  y  Saint  ydynt  bwy,  ac 
nid  fel  y  brodyr   yr  aradditfyuant  hwy  chwi.     Bydd    yr  ymborth 
gweddilliol   e'r   fordaith   o   ddefnydd  mawr  i  chwi  ar  yr  afonydd 
a'r  ffordd  ;  cymmerwch  gyda  chwi  yn  ofalus  eich  llestri  cwcio,  a'r 
llestri  dwfr,  &c.     Mae  hunan  les  yn  cymhell  pob  un  i  ufvddhau 
i    ddyscyblaeth  a   chyfamyddiadau   eu    Uywyddion,  o   barlhed    i 
gadw   eu   hunain   a'u    lleoedd  yn   Ian,  a  dyfud    a'u    gwelvau    i'r 
awyr    yn    fynycb,    bod   yn    heddychol,  cymwynasgar,  a  duwiol 
frydig,  &c. 

Cyn  y  cyrhaeddir  i  bpn  y  daitb,  neu  New  Orleans,  ceir  cyf 
lawnder  o  ddwl'rgwlaw  i  okbi  j  doeth  a  fyddai  i'r  menywod  dilar 
paru  digun  o  S'-bon  cyn  cychwyn  gogyfer  a  byny.  Pan  y  deuwcb 
i'r  Porlhladd,  bydd  genych  gymmaint  o  waith  gwylicd  rhag  Had- 
ron  ag  yn  Liverpool  ;  a  gwyliadwriaeth  arall  fyddo  genych 
arnoch  eich  hunain  rhag  yfed  gnirod  y  wlad  hono.  Bydd  meith- 
der  y  fordaith  a'i  bris  isel  yn  demtasiynau  cryfion  ;  gorchfyged 
yr  ystys'iaeth  o  werth  iechyd,  esiamplau  da,  a'ch  cyfrifoldeb  i'r 
Duw  a'ch  pia,  ac  mewn  ufydd-dod  i  alwad  yr  H»u  y  gadairsoch 
eich  gwlad,  y  demtasiwn  nes  eicb  gwaredu  rh.vg  y  canlyniadau  a 
wnaethant  lawer  yn  druenus. 

Tebyg  y  bydd  yma  ryw  anlygydd  apwystiedig  yn  eich  derbyn, 
os  nad  wedi  eisoes  logi  agerfad  i'ch  cltido  i  fyny  y  Missisippi. 
Ni  allwch  wneyd  yn  well  na  ufvddhau  i'w  arweiniad  yn  ddiolch- 
gar,  os  bydd  wedi  ei  anfon  i  byny,  yr  hyn  fydd  hawdd  ei  brofL 


Mae  dwfr  yr  afonydd  yn  awr  yn  drwblus  a  chas  yr  olwg,  etto 
yn  dasus  ac  mor  iacb,  os  nad  iacbach  na  dim  dwfr  a  gewch  ar  y 
Jan.  Cewch  gnsk  ar  y  bad,  a  bwcced  a  rhaff  wrtho  ar  y  pen  o!, 
llanwer  y  cask,  a  gadawer  ef  i  waelodi,  gwell  a  fyddai  e,i  ferwi  a 
gadael  iddo  oeri,  cyri  ei  yfed.  Gofaled  dynion  i  wneyd  byn  pan 
fyddo  y  bid  yn  arns  wrtli  y  Ian;  na  chaiataer  er  dim  i  fenywod 
na  phlant  gndi  dwfr  pan  fyddo  y  bad  yn  rhedeg,  onite  mae  yn 
beryglus  i'r  bwcesd  eu  llusgo  dros  y  bwrdd.  Mae  llaweroedd  wedi 
boddi  iwth  hyny ,  gufaler  rhagddo  mewu  pr\d.  Daw  y  llestri 
cwcio  yn  ddefnyddiol  y  pryd  hyn ;  ceir  coed  tan  ar  y  bad.  Na 
fwytaer  llawer  o  gig  ffresh  nac  o  ffrwythau  y  wiad  bono  ar  ydecli 
reu,  onite  achosant  y  dolur  rbydd,  yr  hwn  sydd  yn  anhawdd  arw 
i'w  wella,  eitbr  yn  fynych  yn  troi  yn  dwymyn  farvvol.  Bydd  y 
cynghorion  blaenorol  yn  ddyddorol  iawn  i  fenywod  yn  awr! 
Gofaler  rbag  i'cb  cyd  deilhwyr  lladronaidd,  ladrata  o'ch  cisliau 
a'ch  llogellau  ;  teithia  llawer  ar  y  badau  hyn  yn  bwrpasol  i 
bynjT,  a  chan  fod  y  bad  yn  landio  yn  fynych  with  rhyw  dref, 
eaut  gytleu  felly  i  ddiauc.  N.ic  eler  yn  mhell  oddiwrth  y  bad  tra 
yr  arosa,  rbag  eich  gadael  ar  ol  ganddo.  Gwylier  y  nwyfau  ar 
gylch,  rbag  eu  hyspeilio  neu  eu  landio  yn  gamsyrriadol. 

Nadderbynier  avian  papvr  heb  fod  yn  sicr  o'*  Bank  Mae  damau 
o  arian  a  elwir  five  Franks,  go  debyg  o  ran  eu  inaintioli  i 
ddollar,  mynych  eu  camsynir  heb  ofal.  Maento  centyn  llai  na 
dolar,  ac  aduabyddir  frwy  dnvy  fod  y  figiwr  5  a"r  lythyren  F 
fawr  arnynt.  Buan  y  deallir  yr  arian  ond  craffu.  Mae  cent  oddeutu 
dim  i,  a  darnau  3,  5,  10.  25,  a  50;  yr  olaf  yw  banner  dolar  ■> 
dichon  fod  rhai  darnau  ereill  hoblaw  a  nodwyd,  ond  bawdd  deall 
eu  gwerth  wrtli  gyfrii  cent  yn  ddimai. 

Pan  gyrhaeddwch  St.  Louis,  rhybyddiwn  chwi  i  befdio  gwrando 
ar  bob  chwedlau  a  glywoch  o  barfched  i'r  Saint,  canys  o  bob  man 
arall  y  buocb  ynddo  erioed.  dyma  ymgrynbofa  olaf  gwrthgilwyr 
a  drwg.weithredwyr  esgymuuedig  ar  y  rcoi  ac  yn  y  Taleithiau, 
gellwch  ddysgwyl,  os  nad  ydynl  yn  nghladdfa  gyffredinol  y  cyff 
elyb,  lie  yn  unig  y  deuant  bytb  yn  un,  sef  y  bedd,y  cewtb  chwi 
hwynt  neu  y  cant  liwy  chwi  allan  yma.  Nid  y'm  yn  cyfeirio  mai  y 
cyfryw  yw  pawb  sydd  yma  cbwuith  ;  canys y  mae  amgykhiadau 
yn  cadw  rbai  yma  i  ddarp:j.ru  gogyfer  a  ruyned  i  ben  eu  taith; 
ond  hawdd  i'r  sawl  a  feddo  Ysbryd  y  goleuni  adnabod  y  gwahan 
iaeth,     Y  dryginnus  wyr  cyfe'riedig  a  yraddangosant  yn  garuaidd 


10 

iawn,  a'cb  gwahoddant  i'w  tai,  a'ch  eyrnhellant  i  aros  gyda  liwy, 
fod  yma  le  da,  &c.  ;  ac  wedi  cael  cyfle,  yn  enwedig  os  bydd  peth 
oerfelgarwch  eisoes,  neu  geD6gen  at  ryw  swyddog,  neu  os  na 
fydd  y  cyfryw  yn  feddiannol  ar  Ysbryd  Duw,  buan  y  dechreuant 
isibrwd  hen  storiau  am  y  Dyffryn,  am  Brigham,  neu  rai  o'r 
•swyddogion  ereill  a  welsant  hwy.  Sylwed  pob  un  ar  ei  deimlad- 
au  wrth  wrando  arnynt;  a  achosant  hwy  lawenydd,  goleuni,  car- 
iad,  neu  awydd  i  wasanaetbu  Duw,  a  chyrbaedd  pen  y  daith  a 
amcanech  ar  y  decbreu.  Os  na  wnant,  goreu  po  leiaf  a  goelier 
amynt.  Beth  a  wyddant  hwy  am  y  Dyffryn  yn  well  nag  a 
wyddent  cyn  cycbwyn  o  dref?  Dim  cymmaint  o  wirione.dd, 
eithr  deg  arn  un  o  anwireddau.  Mor  afresymol  yw  i  neb  ym- 
ollwng  i'w  credu  hwy,  ar  ol  dyfod  mor  belled,  yn  yr  ystoriau  a 
gredent  yn  anwireddus  cyn  cychwyn.  Ac  nid  oes  a'i  g«vna,oddi- 
eithr  eu  bod  eisoes  mewn  graddau  o  dywyllwch  ;  a'r  rhai'n  a'u 
tywyllant  waeth  waeth  os  gwrandawant.  Adnabyddwch  lais  eich 
bugeiliaid,  ynte,  yn  y  fan  hon  o  bob  lie, —  hwn  yw  "lie  y  beng- 
!og," — cloddfa  ysgerbydau,  a  rookery  pob  aderyn  aflan. 

PA    BETHAU    A    BRYN1R    Y  N     ST.  LOUIS. 

Os  na  chynghora  eich  llywyddion  yn  wahanol  (yr  hyn  sydd 
bosibl  o  herwydd  amgylchiadau),  pryner  stores;  ceir  amryw 
fatb.au  o  amryw  brisiau,  ti  £2  ac    uchod,  yn  ol  eu  maintioli ;  cyn- 

'nwysir  yn  hyn  dri  hyd  o  bipe  neu  sbimne,  ac  amryw  grochanau 
&C,  cyfadJas  iddi,  Mae  y  rhai'n  yn  ddefnyddiol  iawn  yn  y 
dyffryn  o  herwydd  yr  arbednnt  lawer  o  danwydd  i  gwcio ;  llestri 
haiain  cwcio  o  bob  math,  ceir  IFwm  ddefnyddiol  iawn  i  grasu 
bara,  ar  y  ffordd,  a  elwir  Spider  neu  Bakeketth,  a  chlawr  arno, 
fel  y  bo  tan  nr  y  dorth  yn  ogystal  ag  cdditani.  Pryner  bwyall  a 
choes  at  3ori  coed,  o  wneuthuriad  Collins  yw  yr  oreu.  Haiarn 
aradr,  llaw  lif,  plaens,  angers,  files,  pladur  yd  a  pbladnr  i  ladd 
gwair, -riia"  hal,  &c.  Ceir  hwynt  yn  rhatach  yma  o  lawer  nag  y  ceir 
■hwynt  yn  y  Dyffryn,  i'r  sawl  a  all  eu  cludo;  befyd  bosaid  o 
wydr  8  wrth  10  modfedd,  casgen  neuchwaneg  o  hoelion  cymysg- 
edig  o  wahanol  faintioli ;    oil  a  pbaints,  olive  cil,  sebon.  groceries, 

•pepper,  Indigo,  starch,  ginger,  a'r  ryffelyb.  Dylid  cael  halen  at 
wasanaeth,  heblaw  i  roddi  i'r  anifeiliaid,  oddeutu  llouaid  Haw  i 
bub  un  bob  wythnos.     Os  bydd   ariau  yn  ngweddill  ceir  digon  o 

.Je   yma    iV   gwario  am   bethau    defnyddiol  i    fyned   i'r  dvffryn. 


11 

Yryner  yr  hyn  bethau  a  feddylir  yn  anghenrheidlol  at  adeiladu 
tai,  megys  cloion.  hinges,  latches,  &c.  Cyfarwyddir  i'r  siopau 
goreu  gan  y  Llywydd  arosol  yn  y  ddinas  boil,  enw  yr  hwn  sydd 
yraa  eleui  yw  Horace  S.  Eldredge,  13,  Market  Street.  Boneddwr 
adnabyddus  iawn  i  ni  ag  y  gellir  ymddiried  i'w  air.  Yraa  ceir 
hefyd  gordynau  gwelyau,  a  rhaffan  at  rwymo  anifeiliaid  yny  nos 
ar  y  fiord d,  ac  at  wahanol  bwrpasau  ereill.  Ceir  llestri 
priddion  a  Chinai  yroa.  raae  rhai  cyffiedin  i'w  cael  yn  awr  yn  y 
Dyffryn. 

O  barthed  i  ymbortb  ar  y  daith,  ceir  pob  cyfarwyddiadau  gan  y 
Llywydd.  Danteitliiol  a  fydd-ai  bwshel  neu  ddau  o  afalau,  a 
pheaches  wedi  eu  sychu. 

DEWISIAD    ANIFEILIAID    COKNIOG. 

I'r  sawl  a  f'yddant  wedi  anfon  arian  yn  mlaen  Haw,  drwy  y 
y  Swyddfa  yn  Liverpool,  bydd  eu  wagen  a'u  team  yn  barod 
iddynt.  Os  bydd  dewisiad  i'r  cyfryw,  dev,  ised  gyrwyr  anghyfar- 
wydd,  ychain  tawel  wedi  eu  tori  i'r  iau  ;  y  rbai  canol  oed  fydd 
y  tebycaf  i  fod  felly.  Os  na  fydd  ond  dwy  iau  o  ychain  a  dwy 
fuwch  gyda  eu  gilydd,  ni  wnai  rhai  anghynefin  a'r  iau  y  tro 
i  Gyrnro  na  iauodd  ych  yn  ei  fywyd.  Eithr  os  bydd  tair  iau,  neu 
fwy  wrth  yr  un  wagen,  gellir  tori  i  mewn  yr  anwariaid  yn  y 
canol  cyn  hir.  Da  bod  iau  segur  genych  chwi  rhag  y  tora  un, 
ac  amryw  bows  (dolau),  bolltau  a  lench  pins  ;  gellid  cael  chwipiau 
yn  rhatach  yraa  nag  yn  un  man,  Dylid  cael  par  o  ychain  da 
gogyfer  a  phob  saith'cant  neu  wyth  o  bwysau  a  fyddo  yn  y  wagen  ; 
ni  ellir  dibynu  ar  y  gwaftheg  i  dynu  llawer  os  byddant  yn  llaeth- 
og ;  os  byddant,  da  a  fyddai  cael  buddau  fee h an  er  dal  llaeth,  yna 
gellid  coriidi  a  gwneyd  ymenyn  ;  a  chael  bwced  pren  neu  din> 
neu  bob  un  o'r  ddau.  Dylai  pob  un  ddeall  yn  gywir'cyn  cychwyn 
bwysau  ei  Iwyth,  a  pheidio  cymmeryd  dim  ar  na  fyddo  yn  fwy  na 
gwerth  ei  gludiad  i  ben  ei  daith.  Ychain  o  bump  i  wytb  mlwydd 
oed  yw  y  goreu,  cyn  hyny  ni  uddefant  y  daitb,  ac  wedi  hyny 
byddant  yn  myned  yu  Uai  lai  o  werth  wedi  myned  draw.  Dylid 
cael  pedolau  i'r  ychain,  eithr  ni  raid  eu  gosod  nes  byddo  eu 
traed  yu  gwisgo  yn  deneu  ;  dangosant  hyny  eu  hunain  druain, 
trwy  eu  harbed  ac  ymwthio  i  ochor  yr  heol,  lie  y  cant  laswellt  i 
fod  yn  esmwyth  dan  eu  traed.  Cofaler  am  danynt  rue«n  pryd. 
Cofier  am  ryw  fath  o  saira  i'r  wageni,  naill  a'i  bloneg  a  black  lead 


12 

yn  jymuiysgedig,  neu   tar  a   chan    ynddo;    ewpwl  o  bwysi  i  bob 
wagon  ;    dywed  Cadben  y  deg  pa  mor  fynych  i'w  ddefnyddio. 

CYFARWVDDIADAO    I     YRU     YCHAIN. 

Crefft  yw  hon  o  bob  crefft  arall  sydd  yn  gofyu  amynedd  :iia»r 
i'w  dysgu,  a'r  hwti  a  fedda  fwyaf  o  amynedd  a'i  dysga  gyntaf, 
ac  o  ganlyniad,  a  gaiff  leiaf  o  drafferth.  Ymdrechwch  ddeall 
yr  iaith  a  ddysgwyd  i'ch  ychain  ;  nid  fel  a  cheffylau  y  siaradir 
a  hwy.  Yn  gyflrediu,  mac  yell  fel  chwithau  yn  dymuno  deall  cyn 
yrufyddha;  os  rhodd.tch  iddo  lais  neu  arwydd  anghyfarwydd, 
mae  mor  debyg  o  wn>yd  yn  groes,  ag  fel  y  ceisiwch.  Os  rhoi'r  y 
chwip  ar  ei  gefn  am  hyuy,  yna  creda  mai  eisieu  iddo  fyned  yn 
gyflymach  ff«»rdd  bono  y  sydd  ;  ac  ymaith  ag  ef,  a  chwithau  ar 
ei  ol  :  os  yn  gwylltio  ac  \n  ctiwlpto  yn  waeth,  yna  gwaelh  waeth 
yr  aiff  yntau;  a  gellwch  gredu  mai  efe  yw  y  treeba  a'r  cyflyma, 
canys  efe  yw  y  cryfa,  ac  y  mae  gaud do  bedair  troed  i'ch  dau 
chwi.  Mae  llawer  un  yn  tynu  tr.\bl  yn  ei  ben  fel  hyn  heb  ach»s. 
Ni  ddylid  taro  anifail  rawy  na  tbaro  dyn  hyd  nes  y  byddo  wedi 
deall  ei  waith  ,  a  mwyaf  a  chwipir  anio,  inwyaf  anhawdd  fydd 
ei  dral'od  na  myned  alo  o  hyd.  Gwelsoin  lawer  o  redeg,  chwysu, 
baeddu.  a  thymherau  drwg,  with  geisio  ieuo  yr  ychain,  yr 
byn  oil  a  allasicl  arbed,  pe  siaradid  yn  dyner  a  hwynt,  yn  He 
codi  y  llais,  canys  cyfJYoant  hwy  yn  y  fan  vvrth  hyny.  Pe  buasai 
Solomon  wedi  hod  yn  tori  ychain  gnylltion  i'r  iau  ar  byd  ei  oes, 
ni  alias  d  ddweyd  gwell.gwir  nag  mai"aileb  arafardd  a  ddetrylid, 
ond  gair  garw  a  geffry  gynnen.''  Dyna  yn  gywir  fel  y  mae  gyda 
yr  ychain.  Wedi  gweleJ  llauer  o'r  ddwy  ffi.rdd  i  dr.ifod  ychain, 
cynghorwn  dynerwch  bob  anaser.  Cydiwch  yn  yr  iau  ar  Haw 
aswy,  ar  ddol  yn  y  Haw  ddeau,  ac  yna  ewch  at  yr  ycji  pellaf  yn 
gyntaf,  yn  dawel  fach,  gan  ddy  wvdyd,  swc,  swc,  hyd  nes  y  cewch 
y  ddol  am  ei  wddf,  a'r  iau  ar  ei  war;  ac  os  symuda  neu  sengu  ar 
eich  troed,  ijwell  i  chwi  wasgu  eiuh  tafod  nag  ysgrechaiu  y  pryd 
byny, onite  ni  wyddis  p'yd  y  cewcli  y  lath  gyfleu  wed'yn.  Os 
byddwch  yn  y  teimladu  iawu  eich  bun,  dilyna  yr  ych  ch»i  at  ei 
gymhar,  a  daw  hwnw  daily r  iau  os  peidiuch  a'i  wylilio  ymaith 
trwy  eich  hyrbwylhjra,  Wedi  cael  yr  allwedJ  drwy  y  ddol  gofal- 
er  ei  rhwymo  rhag  iddj  weithiw  allau  Dylai  fod  gan  y  gyrwr  tua 
dwsiu  o  aliiveddau  hickory  parod  neu  un  haiarn  a  chain  facli 
wrthi.     Gydag  amynedd  duw  yr  ychain    yn  hawddach   eu    tiafod 


13 

fel  yr  adnabyddant  chwi,  ac  y  deallant  eich  ffordd,  nes  yn  fuan  y 
gwnant  fel  y  mynocb,  os  na  andwywch  hwynt  wrtb  yroollwng  i 
dymherau  drwg.  Cymmaint  a  hyca  am  ieuo. 
Yn  nesaf  cyfarwyddwn  i'w  gym.  Dibyna  ycbain  lawer  ar  osgo  ac 
ymddygiad  hebaw  lla.is  y  gyrwr,  raae  eu  golygon  o  hyd  arno  ef  a'i 
chwip.  Os  bvddwcb  yn  gwaeddi  ho  peidiwch  a  tharo  y  pellaf  ar 
ei  ysgwydd  bellaf,  fel  y  gwnewch  a  cheffyl,  onite  hollol  groes  fydd 
yr  effaith  ;  ond  cyrhaeddwch  ef  ar  ei  hup,  a  daw  yn  mlaen  i'r 
Hall;  sefwch  gam  yn  ol  eich  bun,  a  chymraera  yr  ych  agosaf yr 
hint  gan  eich  dilyn.  Os  am  droi  draw  yn  sydyn,rhowcb  gam  yn 
roluen  eich  hun  at  ben  yr  ych,  gan  roi  proc  i'w  ochor  a  b6n  y 
ch\'ip,  os  na  fydd  hyny  yn  ddigon  cvdym,  taflwch  daen  v 
chwip  yn  ysgafn  drosdrwyn  y  pellaf,  i'w  arafu.  Pan  yn  myned 
i  lawr  dros  rhiw  serth  gwell  cloi,  capys  baeddir  yr  ychain  olaf 
yn  arw  wrth  ddala  yn  ol,  agwisgir  eu  camau  felly  yn  fwy  nag  un 
ffordd  arall,  heblaw  y  perygl  o  fod  y  wagen  yn  rhuthro  arnynt, 
neu  ryw  ddamwain  arall.  Gwell  cytnmeryd  amser  i  gloi  lie  bo 
eisieu  bob  amser.  Gofaler  pan  y  bydd  yn  ofynol,  ddala  y  chwip 
o'u  blaen  er  iddyot  stopio,  neu  ddala  yn  ol  rbag  cwrdd  a'u  llygaid  ; 
o  herwydd  diofalwcb  neu  greulondeb  yn  hyn,  aetbrannoedd  i  ben 
«u  taith  yu  ddall,  ac  ereill  a  deneuasant  o'r  herwydd  nes  metbu 
cyrhaedd. 

Gwell  gadael  hyd  y  wedd  rhwng  y  naill  wedd  a'r  Hall  rbag  eu 
bod  yn  y  llwch  a  godo  y  daenaf ;  hefyd  ceir  ycbwaneg  o  awyr 
pan  fydd  yn  dywydd  twymn  heblaw  y  bydd  hyny  o  rybydd  i'r 
olaf  os  dygwydd  i'r  daenaf  stnpio  yn  fyrbwyll,  yn  enwedig  ar 
riwiau  a  chroesi  afonydd.  Dylai  pob  gyrwr  ddeall  wrtb  osgo  ei 
anifail,  a  fydd  yn  iach,  yr  iau  yn  esmwytb,  a  phob  beth  fel  y 
dylai  fod.'  Os  cerddant  yn  ocbrog  a  phlygiedig,  deallwcb  fod  vr 
iau  yn  di.lurio  eu  gwarau,  ac  esmwythaer  ef  ^ynted  ag  y  galler. 
Os  cadwant  eu  penau  yn  ucbel,  mae  y  ddol  yn  rhy  bir,  a'r  iau  ya 
gorvredd  rhy  bell  yn  ol  ar  asgwrn  eu  hysgwydd  ;  byrhaer  hi  yn  y 
fan,  trwy  dori  twll  yr  allwedd  yn  is,  neu  roi  rhywbeth  dani.  Os 
daliant  eu  trwynau  gyda  y  llawr  a'u  tafodau  allan  yn  anamserol, 
tebyg  fod  y  ddol  yn  rhy  fer,  neu  rhy  gul,  yr  hyn  sydd  niweidiol 
arw  iddynt.  Golcher  eu  traed  yn  fynycb  rhag  i'r  alrali  gwen- 
wynig  sydd  yn  y  llwch  eu  Hosgi,  a  seimier  hwy  nen  rhodder  tar 
arnynt.  Gofaler  rhag  clwyf  yr  hollow  horn  :  dealler  ef  wrtb  y 
llwfrdra,    y  blew    yn   codi,  a   bon    y  cyrn    yn   oeraidd.       Torer 


14 

tyllau  i  fon  y  corn  a  gimlet,  ao  arllwyser  Spirits  of  turpa  tan 
fynych,  ynghyd  a'i  r«bio  od.'iamgylch  bon  y  cyrn  :  aiff  hwn  aV 
bywyd  oni  wellir  ef ;  y  fouls  sydd  gWyf  cyflredin  befyd,  sef  cig 
marw  yn  tyfu  rhwn,r  y  ge  wined  1  ;  tyner  rhaff  ol  a  blaen  drwyddo 
yn  dda,  yna  rhodder  ei  lonaid  o  dar  a  rhwyrner  carpiau  cryfion, 
neu  groen  os  bvdd,  am  dano  i  gadw  y  llwch  ymaith.  Wrth 
ddilyn  liyn  vn  fynych,  gwnaiff  wellau. 

Dylai  fod  gwvliadwriaeth  fanwl  ar  yr  anifeiliaid  o'r  dechreu  ac 
o  hyd,  canys  arnynt  ymddibyna  eich  Uwyddiant  a'ch  ymfudiad. 
Ystyrier  betn  pe  collid  hwynt,  neu  pe  methent  eich  cludo  yn 
mhellach,  both  a  fyddai  y  canlyniadau  o'ch  ganael  cbwi  gauoedd 
o  filltiroedd  o  bob  man,  beb  obaitb  ymwared  braidd !  Naadawer 
i  anifail  fyned  yu  salach  wrtb  ddysgwyl  iddo  wella  ei  bun,  nes  y 
byddo  wedi  gwaethygu,  fel  na  alio  adferyd  yr  holl  ffordd,  onite 
pa  les  a  all  wneyd.  Sylwer,  cralTer  arnyut,  a  gofaler  dros- 
tynt  yr  oil  a  aller.  Eithr  o  bob  doluriau  a  chlefydau,  damwein- 
iau  a  givenwynau,  credwn  tnai  clefyd  y  chicip  yw  y  gwaethaf,  y 
mwyaf  marwol  a'r  creulonaf !  Mae  lie  i  ofni  fod  mwy  n  ycbain 
da  yn  cael  eu  bwtcheia  gan  gigyddion  y  chwip,  nag  sydd  drwy 
ollwng  eu  gwaed  a  chyllell  yn  yr  boll  daith  hirfaith  hon  !  '■  O 
greulondeb  barbaraidd  at  y  creaduriaid  diniwed,  ac  yn  fynych 
tra  yn  gwneyd  eu  goreu  befyd  i  wasauaethu  y  petbau  didrugaredd 
a'u  poena.  Weitbiau  gwelem  ambell  wagen  yn  suddo  i  govs  a'r 
gyrwr  yn  cbwipio  i  bwrpas  ;  wedi  tori  ei  chwip  fawr,  neu  gyffio  ei 
freicbiau,  gabvai  yrwyr  y  gweddeuau  ereill,  a  fyddenterbyn  hyn 
wedi  ei  ddala,  ac  yn  mlaen  a  bwy,  a  phob  un  yn  rhoi  cwlwm  o'r 
newydd  ar  eu  chwip,  ac  yn  gos.id  eu  liunain  yu  rhestr  o  gewri 
(bwtcheriaid  tebycach  !)  o  bob  ocbr  i'r  ychain,  ac  yn  awr  am 
dani  !  Er  ucheled  eu  hysgrechfeydd  boddid  hwynt  gan' gleciad 
eu  chwipiau  anferth,  gnelid  eu  hoi  yn  wrymiau  ar  grwyn  y 
tiueiniaid  a  fyddent  y  pryd  hyn  wedi  tynu  nes  suddo  i'r  llaid  a 
fTaelu.  Clywid  y  negro  drivers  yn  yniffnstio  pwy  yw  y  gyrwyr 
campusaf,  a  chwip  pwy  a  gleciai  uchelaf.  IM  wy  nag  unwaith 
gorfuwyd  ni  i  fagu  y  teiroladau  dyladwy  inewn  ambell  grwt,  drwy 
iddo  ffansio  ei  bun  yn  lie  yr  ych  am  chnpiad  neu  ddau.  Heb 
liyny  ni  ddealla  rhai  be«h  yw  bias  y  chwip.  Camsynied  hollol  yw 
meddwl  mai  y  chwipiwr  creulonaf  yw  y  gyrwr  goreu.  Mewn 
amgylcbiadau  fel  yr  uchod,  droion  cawsom  gan  y  gyrwyr  roi  eu 
liarfau  creulon  i  lawr,  a  rhoi  eu  hysgwyddau  wrth  yr  olwynion,. 


15 

nau  ryw  ran  o'r  wag^n,  ag  ymaith  a  bi  yn  y  fan,  peth  na  allasa- 
holl  chwipiau  y  gwersyll  ei  syflyd.  Berchenogion  anifeiliaid, 
gofalwch  chwi  am  fywyda-u  y  creaduriaid  a  ymddiriedwyd  i  chwi 
gan  eu  Creawdwr.  Na  adewch  i'r  fath  greulonderau  gymmeryd 
lie.  Dylai  y  llywydd  ddysgyblu  yn  llyro  am  byny,  o  herwydd 
wedi  i'r  creuloniaid  hyn  ddyfetha  eu  hanifeiliaid,  dysgwyliant 
gynnorthwy  gau  y  gwersyll.  Gan  fod  yr  amgylchiadau  cyd-dei th- 
iol jn  gwneyd  i'r  naill  i  ymddibynu  ar  y  Hall,  ni  wyddys  pwy 
fydd  y  nesaf  i  ofyn  cyinmoith  ;  a  chan  eu  bod  wedi  ymrwymo  oil 
i  gynnorthnyo  eu  gilvdd  drwodd,  yna  mae  y  neb  a  gamymddyga 
at  ei  anifail,  neu  a'i  hesgeulusa,  yn  gyfrifol  i'r  boll  wersyll. 
Dylai  fod  wipping post  yn  mhob  gwersyll,  lie  y  triga  y  chwipwyr 
didrugaredd  hyn,  fel  y  coffa^r  hwy  o'u  heiddiant. 

O  herwydd  diogi,  na  adawer  y  gyrwr  i  eistedd  ar  flaen  y  wagen 
drwy  y  dydd^a  ehysgu  hyd  nes  y  byddo  yn  mhell  ar  ol,  ac  yna 
cbwipio  yn  mlaen  yn  rhy  gyflym  wed'yn  nes  dala  y  Heill ;  eithr 
dylai  yr  ychain  gael  eu  hamser,  a'u  gyru  yn  gyson  lie  y  caniata 
y  ffordd.  Lie  gwna  un  fel  arall,  gorfoda  yr  oil  sydd  o'i  ol  i 
wneyd  yr  un  fath ;  baeddir  llawer  ar  yr  anifeiliaid  yn  afreidiol 
wrth  hyn.  Mae  ambell  yrwr  yn  cbwipio  y  par  olaf  o  hyd,  o  her 
WytiLi  eubod  hwy  yn  ei  gyrhaedd  o'r  wagen  pan  yn  rhy  ddiog  i 
ddisgyn  a  gwneyd  i'r  oil  dynu  eu  rhan.  Mynvch  y  gwelir  y 
par  olaf  a'u  tafoJau  allan  pan  yn  gorfod  a'u  cyrn  wthio  y  Ileill 
o'u  blaen.  Diofalwch  anesgusodol  ystyrier  hyn,  nad  pwy  a'i 
gwnelo.  Gofaler  na  byddo  yr  ychain  yn  rhuthro  at  ddwfr  ar  eu 
cyfer,  cany&  y  maent  yn  chwanog  arw  i  hyn  pan  yn  dwymn  a 
svchedig,  rbag  y  torer  y  wagen  neu  waeth.  Dylid  gollwng  y 
parau  ya  rhydd  oddiwrth  eu  gilydd,  trwy  ddadfachu  y  chains,  cyn 
^a  dwfrheir  mewn  lie  dwfn  neu  leidiog.  Ni  ddylid  trotio 
ychain,  firnt  hyny  fwy  o  niwed  iddynt  na  cherdded  y  pellder 
hwnw  dair  gwaitb.  Gwylier  na  fyddo  cerryg  yn  glynu  rhwng 
eu  gewinedd  a'u  cloffi.  Pan  y  bydd  eisieu  eu  perloli  ceir  cyn- 
uftrthwy  ac  addysg  gan  y  Cadben  gnyddfodol.  Na  fydded  i  neb 
geintach  yn  erbyn  ei  lywydd,  os  teithia  yn  araf  a  phwyllog  ar  y 
dechreu,  canys  ar  daith  nior  faith  doetbach  fydd  cymmeryd  pwyll. 
Nid  yw  fod  eich  anifeiliaid  yn  dewion  a  galluog  i  drafaelu  yn 
mbellachyn  profi  inai  hyny  fyddai  y  goreu,  canys  gwell  treio  eu 
cadw  yn  dew  am  yr  banner  bluenaf  o'r  daith,  gan  fod  y  ffordd  gan 
mwyaf  yn  wastad,  a  llawnder   o  borfa,  fel  y  byidont  yn  alluog  i 


8 

i  grefyddolrwydd  drwy  orfodi  holl  Israel  i  ladd  a'r  cleddyf.  eu 
holl  ffoiJyr  a  addolasent  y  116  aat :  "  gras  eafilwedigol"  Abraham 
a'i  gwnaeth  yn  grwydryn  o  fan  i  fan,  ac  yr  oedd  yn  oroliwyl 
aior  grefydd "1  yn  ei  olwsj  ef  bentyru  cerrig  ar  eu  gilydd  yn 
allor  ag  oedd  gweddio  am  yymmeradwyaeth  o'i  aberth  ;   pe 
gwelsai  cin  sectwyr  selog  ni  ddyn  yn  gWeithio  mor  gak'd  ag  y 
gwnaeth  ffoah  i  adeiladq  :'.rch.  diau  y  gwaeddasebt  arno,  "paid 
ag  ymdratferfhu  druan,  os  bee  gras  vn  dy  galon  fe'th  achubir 
heb  yr  hen  gwch  candreM  yna!**  Pe  clywsent  Israel  yn  chwythu 
eu  cyrn  hyrddod  wrth  gaerau  Jericho,  dywcdasent  wrth  Josuah 
yn  ddiau  oi  fud  }rn  twyllo  y  bobl  a  rhyw  deganau  anianol  a 
diles,   mai   llawer   gweli   fyddai   iddynt  daflu  eu  hen  gyrn  a 
gweddio  am  "ras  cadwedigol  yri  eu  calonau!"    Ynfyrrrwydd  yn 
ngolwg  ein  hoes  ni,  y  rliai  ydynt  Wedi  ysbrydoli  eu  hunain  i 
eithafion  yr  awyr,  o  gyrhaedd  ein  daear  faeli  ni  a'r  oil  a  berth- 
yn  iddi,  fuasai  galw  arnynt  i  adeiladu  Tend  fel  y  gwnaeth  Sol- 
omon, a  galwasent  Jeremiah  yn  wallgofddyn  am  "  bnodi  dwy 
butain,"  ar  yr  un  pryd  —  hwyta  yr  hyn  a  fwytaodd,  a  gwneydyr 
hyn  a  wnei  i  wregys,  &c.  :  na,  pethau  allanol  ae  afreidiol  yw  yr 
oil.     Mew n  gair.  afreidiol  oedd  holl  wcHhrcdoedd  Mab  Duw 
o'i  fedydd  i'w  groes  yn  ol  yr  un  resymeg-- anianol  oil.  gweddio 
oedd  eisi-.n  yn  unig.     ("is  oedd  raid  i  Grist  ufyddhau  i'w  Dad 
yn  mhob  gweithred,  paham  nad  oes  yr  nn  rhaid  ar  bawb  ufydd- 
hau iddo  yntau?     Profai   yr  apostolion  y  fod  ganddynf  "ras 
cadwedigol"  trwy  yn         i   wneuthur  pr  b  peth  a  geisiai  Duvr 
ganddynt,  pa  un   I  a'i  pregethe  oddiamgylch  y  byd.heb 

god  nac  ysgrepan,  bedyddio  neuarddodi  dwylaw,  neu  nad  beth 
a  ddywedai  Duw  am  wneuthur,  dyna  a  wnelent.  heb  aros  ac 
ymholi  ai  gweithred  anianol  oedd,  nac  a  fyddai  hyny  yn  ang- 
henrheidiol  er  cael  "  gras  cadwedigol." 

Yn  olaf,  dywedwn,  mai  yr  unig  ffordd  a  drefnodd  y  nef  i 
gyflwyno ';  grr.s  i'r  galon,"  yr  hyn  sydd  anhebgorol  er  "  by  w 
buchedd  newydd,"  ac  er  bod  yn  "  dduwiolfrydig"  a  "  santaidd," 
yw,  drwy  ufydd-dod  y  corff  oddiar  wir  ffydd,  i  bob  gaii,  gorch- 
ymyn,  ordipliad  a  gweithred  a  ddaw  oddiwrth  Dduw ; — esgeu- 
hiso  unrhyw  weithred  allanol  a  orcbymyna  Efe  a  ddwg  gosp 
gyferbyniol  i  faint  y  fendith  a  ddeilliasai  drwy  ufydd-dod  ;  o 
herwydd  mai  gwaith  yr  Ysbryd  yw  y  naill  fel  y  Hall. 

Na  thwylla  dy  bun,  ddarllenydd  mwyn,  mai  effaith  "  gras  yn 
y  galon"  yw  dy  gydwybodolrwydd  a'r  teimladau  a  feddianni, 
oddieithr  eu  bod  yn  deilliaw  yn  olynol  i'th  ufydd-dod  ffyddiog 
i  orchymynion  Duw ;  oddieithr  dy  fod  yn  gyntaf  wedi  cael 
maddeuant  pechodau  drwy  gael  dy  fedyddio  i  hyny,  ac  fod  dy 
ifydd  wedi  gorfodi  dy  gorff  i  ymddarostwng  i'r  ddefod  ddwyfol 
o  arddodiad  dwylaw, — yr  uniq  ffordd  i  gael  "  gras  yn  y  galon," 
medd  dy  gyfaill  profiadol,  D.  JONES. 


CYHOEDE-WYD  AC  ARGRAEFWYD  GAN  D.  JONES,  AEERTAWV. 


